Ang  Mga  Dapat 
Malaman  Ng 
Mga  Magulang 
Tungkol  Sa 
Karaniwang  Sakit 
Ng  Mga  Bata 

ParenVs  Guide  to 
ehildhood  lllnesses 


Tagalog 


AAPCH0 

Assoeiation  ofAsian  Pacific 
eommunity  Health  Organizations 


P AS  I M L7L  A 


Sipon,  lagnat,  nagtatae,  nagsusuka,  nagtitibi, 
sumasakit  na  tainga,  at  dumudugong  ilong  ay 
pangkaraniwang  dinaranas  ng  mga  sanggol  at 
kabataan.  Kung  ito’y  hindi  malala,  madaling  gamu' 
tin  ng  mga  magulang  ang  mga  sakit  na  ito  sa  bahay. 
Maiiwasan  ninyo  ang  pagpunta  sa  doktor  kung 
susundin  ninyo  ang  mga  sumusunod.  Kung  walang 
pagbabago  at  lalong  lumala  ang  sakit,  at  saka  ninyo 
tawagan  ang  inyong  doktor. 


SIPON 


Mikrobyo  ang  sanhi  ng  sipon.  Maaaring  sipo^ 
nin  ang  bata  ng  mga  lima  o anim  na  beses 
sa  isang  taon.  Karamihan  ng  sipon  ay 
tumatagal  ng  mga  lima  hanggang  sampung  araw. 
Maaaring  danasin  ng  may  sipon  ang  mga  sumusunod; 
bumabahin,  inuuhog  ang  ilong,  inuubo,  sumasakit 
^ I / ^ ang  lalamunan  madaling  mapagod 
at  masakit  ang  ulo.  Hindi  maka^ 
katulong  ang  “antibioties”  gaya 
ng  “penieillin”  maliban  kung 
may  ibang  problema  katulad 
ng  “tonsilitis”  o impeksiyon 
sa  tainga. 


Kailan  DapatTawagan 
Ang  Inyong  Doktor 

• Ang  sanggol  na  wala 
pang  anim  na  buwan  na 
may  sipon  at  lagnat  ay 
dapat  ipatingin  sa  doktor. 

• Kung  ang  bata  ay  bugnu- 
tin,  hindi  mapakale  o mapa^ 
lagay  at  mukhang  laging 
pagod. 

• Kung  kapuna-'puna  ang 
mabilis  na  paghingal  ng 
bata,  sumasakit  ang  tainga, 
grabeng  ubo,  o sumasakit 
ang  lalamunan. 

• Kung  ang  sipon  ay  hindi 
gumaling  at  lalo  pang 
lumala  makaraan  ang  tatlo 
o apat  na  araw,  humingi  ng 
payo. 


Pag-aalaga  Ng  Sipon  Sa  Bahay 

Para  guminhawa  ang  pakiramdam  ng  batang  sinisi- 
pon,  dapat  sundin  ang  mga  sumusunod. 

• Huwag  bibigyan  ng  aspirina  ang  bata  kung 
walang  pahintulot  ng  dokton  Napatunayang 
mapanganib  ang  pag-inom  ng  aspirina  sa  mga 
ilang  sakit  ng  (kabataan)  bata* 

Kung  ang  bata  ay  dumaraing  ng  sakit  ng  katawan 
sakit  ng  ulo,  o may  sinat  o lagnat,  maaaring 
makatulong  ang  mga  sumusunod  na  gamot: 
Aeetaminophen  (Tylenol,  Tempra,  o Panadol). 

• Ang  pag'gamit  ng  “eool  mist  vaporizer”  ay 


lan  ay  “nose  bulb  aspira^ 
tor”.  Ito  ay  nakatutulong  sa  pagsipsip  ng  uhog  sa 
ilong  ng  bata  bago  pakainin.  Ang  doktor  ang  mag^ 
tuturo  sa  inyo  kung  papaano  gamitin  ang  “nasal 
bulb”. 

• Kung  ang  inyong  anak  ay  may  baradong  ilong  o 
inu-ubo  at  masama  ang  pakiramdam,  ang  doktor 
ang  maaring  makapagpapayo  ng  kung  anong 
gamot  ang  nararapat  ibigay. 


Normal  lamang  na  lagnatin  ang  isang  tao 
kapag  nagkai  inpeksiyon  at  hindi  dapat 
mangambala.  Maraming  batang  sinisipon 
ang  magkakaroon  ng  mataas  na  lagnat.  Ang 
mahalaga  ay  ang  obserbahan  ang  anyo  at  kilos  ng 
inyong  anak.  Kung  masigla  at  mukhang  walang  di- 
naramdam  ang  bata,  at  umiinom  ng  likido,  sundin 
lamang  ang  mga  paraang  nasa  Pag-aalaga  ng  Lagnat 
Sa  Bahay. 

Kailan  Dapat  Tawagan  Ang 
Inyong  Doktor 

• Ang  sanggol  na  wala  pang  tatlong  buwan 
ang  gulang  na  may  temperaturang  higit 
sa  100.6°  na  kuha  sa  puwet  ay  kailangang 
matingnan  kaagad  ng  doktor. 


LAGNAT 


• Ang  bata  na  3 hanggang  12  buwan  ang  gulang  ay 
dapat  patingnan  sa  doktor  kung  ang  lagnat  ay 
umabot  ng  101°F  at  kung  mas  mataas  pa  dito  ang 
lagnat.  Kung  patuloy  na  may  lagnat  sa  3 araw 
o higit  pa. 

• Kung  ang  bata  ay  mukhang  hapo  o pagod,  ayaw 
uminom,  nagsusuka  at  bugnutin  o hindi  mapakali. 

• Kung  ang  karamdaman  ng  bata  ay  paulitmlit.  Ala^ 
min  sa  inyong  doktor  ang  karapat-dapat  na  paraan 
na  inyong  susundin  para  pagalingin  ang  lagnat. 

• Kung  ang  inyong  anak  ay  datihan  ng  nakaranas 

ng  kombulsiyon  (Pebrile  convulsion),  o baka 
mayroong  miyembro  ng  pamilya  na  nakaranas  na 
rin  ng  kombulsiyon.  i 

Pag-aalaga  Ng  Lagnat  Sa  Bahay 

• Huwag  dadamitan  ng  sobra  ang  bata.  Lalong  ;| 
tataas  ang  lagnat  ng  bata,  at  hindi  makakasingaw 
ang  init  sa  katawan  kapag  sobra  ang  damit. 

• Painumin  ng  tubig,  juice  o soft  drinks. 

• Huwag  kalilimutan  na  hingan  ng  payo  ang  inyong  J 
doktor,  bago  ninyo  bibigyan  ng  aspirina  ang 
inyong  anak. 

Ang  Aeetaminophen  (Halimbawa:  Tylenol, 
Tempra,  at  Panadol)  ay  maaaring  gamitin  para 
pababain  ang  mataas  na  lagnat.  Ang  mga  gamot 
na  ito  ay  may  kanyakanyang  sukat 
ng  lakas.  Basahin  ang  direksiyon 
o tanongin  ang  inyong  doktor  'l 
upang  malamian  ang 
nararapat  na  sukat  ng 
gamot  na  dapat  ibigay 
sa  bata. 


• Kung  ang  lagnat  ay  hindi  bumababa  sa  103°F, 
matapos  bigyan  ng  dalawa  o tatlong  dosis  ng 
Tylenol.  Punasan  ng  tuwalyang  basa  na  inilubog 
sa  katamtamang  init  (sponge  bath)  ang  maysakit. 
Gawin  ninyo  ito  sa  loob  ng  15  minuto  para 
makatulong  su  pagpapababa  ng  lagnat.  Huwag 
kayong  gagamit  ng  malamig  na  tubig  o aleohol. 
Giginawin  ang  bata  at  ito  ay  lalong  magpapataas 
ng  lagnat. 


Dosis  Sa  Suspension  Dosis  Para  Sa 
■Patok — Dosis  |Tabletas.Mg  Bata 


'0-3  gulang  buwan 
(6-11  libras) 
V2  droppertul 
of  drops 


4-11  gulang  buwan 
(12-17  libras) 
1 dropperful 
of  drops 


12-23  gulang  buwan 
(18-23  libras) 
V/2  dropperful 
of  drops  o 
1 kutrasitang 
suspension 

2-3  taong  gulang 
(23-35  libras) 
2 dropperful 
of  drops  o^ 

1 kutrasitang 
suspension 

4-5  taong  gulang 
(36-47  libras) 
1V2  kutsaritang 
suspension  o 
3 tabletas 

6-8  taong  gulang 
(48-59  libras) 

2 kutsaritang 
suspension  o 

4 na  tabletas  ng 
para  sa  bata 


Ang  Tamang  Dosis  Ng  Pag-lnom 
Ng  Aeetaminophen 

Ang  sumusunod  na  listahan  sa  itaas  ay  wastong 
dosis  ng  ‘Aeetaminophen  Drops”(80  mg. 
na  gamot  sa  0.8  ml.  dropperful  ng  likido), 
‘Aeetaminophen  Suspension”  (Halimbawa:  Tylenol 
Elixer)  (160  mg.  na  gamot  sa  5 m.  ng  likido)  at 
tabletas  na  Aeetaminophen  para  sa  mga  bata.  1 
dropperful  = 0.8  ml.  na  gamot.  Maaaring  mabuti 
sa  bata  ng  isang  dosis  tuwing  ika^apat  na  oras. 


NAGTATAE 


Ang  madalas  na  pagtae  ng  malambot  at 

matubig.  Mahalagang  malaman  ninyo  kung 
“regular”  o ilang  beses  tumatae  ang  inyong 
anak.  May  mga  sanggol  na  tumatae  ng  7 hanggang 
10  beses  sa  isang  araw,  at  mayroon  din  namang 
tumatae  ng  isang  beses  sa  loob  ng  dalawang  araw. 
Ito  ay  normal  kung  ito  ang  “regular”  na  pagtae  ng 
bata. 

Kailan  Dapat  Tawagin  Ang 
Inyong  Doktor 


• Kapag  napakabaho  o may  kasamang  dugo  o uhog 
ang  tae.  Kung  berde  (ang  kulay  ng  tae  paminsan^ 
minsan)  ito  ay  hind  dapat  ikabahala. 

• Kapag  nagsabay  ang  lagnat  sa  pagtatae. 

• Kung  mukhang  pagod  at  hapong^hapo  at  hindi 
“normal”  ang  kilos  ng  bata.  (Halimbawa:  laging 
inaantok  at  hindi  mapalagay). 

• Kung  kakaunti  ang  ihi,  nanunuyo  ang  bibig  at 
walang  luha  kung  umiyak. 

• Matinding  sakit  ng  tiyan. 

• Ang  sanggol  ay  wala 
pang  isang  taong 
gulang. 

• Hindi  nag^ 
babago  o guma 
galing  ang  pag^ 
tatae  matapos  na 
sundin  ang  mga 
pinapayo  sa  loob  ng 
dalawa  o tatlong  araw. 

Pag-aalaga  Ng 
Nagtatae  Sa  Bahay 


PARA SA SANGGOL 


• Sa  karaniwan,  ang  pinakamahusay  na  pagpahinto 
sa  pagtatae  ay  ang  madalang  nguni’t  maramihang 
pagpapakain.  Itigil  ang  pagpapakain  ng  mga 
matitigas  at  mahirap  matunaw  na  kakainin  at 
bigyan  lamang  ng  likido.  (Halimbawa:  sopas, 
“juice”,  tubig,  malbnaw  na  soda,  at  iba  pa.) 

• Huwag  painumin  ng  gatas  ng  baka  hangga’t  hindi 
tumitigil  ang  pagtatae;  ang  gatas  ay  makakasama 
sa  nagtatae. 


• Kapag  bumubuti  at  gumagaling  ang  kundisyon  ng 
sanggol,  unti'unting  bigyan  ng  “soy’’  na  gatas,  o 
lugaw,  am,  at  dahan'dahang  ibalik  sa  normal  na 
pagkain.  Ang  mga  solusyon  gaya  ng  Pedialyte  ay 
napakahusay  sa  pagpigil  sa  panunuyo  ng  mga 
sanggol. 


Para  Sa  Bata  (8  buwan  ang  gulang  o higitpa) 

Sundin  ang  mga  nakaraang  nabanggit  na  payo. 
Subali’t  ang  mga  batang  mataas  ang  gulang  o edad 
ay  maaring  bigyan  ng  “regular”  na  pagkain  kung  ang 
kanilang  kundisyon  ay  bumubuti  na. 
Pagkaing  katulad  ng  mga  sumusunod; 
saging,  kanin,  tinadtadnamansanas, 
tostadong  tinapay  ^ (walang  man- 
tekilya)  at  “riee  noodles”  o lugaw. 

NAGSUS UKA 

araming  dahilan  ang  pag- 


susuka.  Nakakainngpanis, 
sira  o bulok  na  pagkain,  sira 
ang  tiyan  o may  sipon.  Ang 
mga  munting  bata  ay 
maaaring  magsuka  kung 
sila  ay  nagdaranas  ng 
matinding  sama  ng  loob 
at  panaypanay  na  pag- 
iyak.  Ang  pagsusuka 
ay  iba  sa  “spitting  up”  karaniwan  sa 
sanggol  na  may  lumalabas  sa  bibig 
na  kaunting  laway  matapos  dumighay.  Ang 
pagsusuka  ay  maaaring  maging  isang  sintomas  ng 
maselan  na  sakit  o karamdaman.  Kaya 
napakahalagang  magkunsulta  sa  inyong  doktor. 


Kailan  Dapat  Tawagan  Ang 
Inyong  Doktor 

• Kung  madalas  at  matindi  ang  pagsusuka. 

• Kung  maselan  o sobra  ang  sakit  ng  tiyan. 

• Kung  ang  suka  ay  may  kahalong  dugo  o kulay 
berde. 

• Kung  hindi  normal  ang  kilos  ng  bata  o masyadong 
pagod  o kapunapunang  bugnutin. 


Pag-aalaga  Ng  Nagsusuka  Sa  Bahay 

Ang  paggamot  sa  nagsusuka  ay  halos  katulad  ng 

paggamot  sa  nagtatae. 

• Huwag  bigyan  ng  kahit  na  anong  pagkain.  Painu- 
min  ng  malinaw  na  likido  (katulad  ng  direksiyon 
sa  paggagamot  ng  pagtatae)  kung  siya  ay  nauuhaw. 
Huwag  piliting  painumin  ang  bata  kung  ayaw 
niyang  uminom. 

• Ang  bata  ay  maaring  bigyan  ng  kaunting  pagkain 
pag  ang  pagsusuka  ay  huminto  sa  loob  ng  kalahat^ 
ing  araw. 

PAGTITIBE 

Ang  pagtitibe  ay  pagtae  ng  matigas  na 

nadaranas  paminsan'minsan.  Minsan  ito 
ay  kasabay  ng  pagsakit  ng  tiyan. 

Kailan  Dapat  Tawagan  Ang 
Inyong  Doktor 

• Ang  bata  ay  hindi  tumatae  sa  loob  ng  tatlong 
araw  matapos  sinunod  ang  mga  sumusunod  na 
payo. 

• Ang  lagnat  ng  bata  ay  hindi  bumababa  matapos 
bigyan  ng  Aeetaminophen. 

• Mayroon  kaunting  tae  at  may  kasamang  dugo  at 
sobra  ang  baho. 

• Ang  bata  ay  hindi  mapakali  dahil  sa  sobrang  sakit 


Pag-aalaga  Ng  Nag-titibe  Sa  Bahay 


Ang  hindi  regular  na  pagtae  ng  sanggol  ay  maaan 
ing  tumagal  ng  ilang  araw.  Ito  ay  hindi 
pambihira.  Ang 
pagdaragdag  ng 
pagpapainom 
ng  tubig  o 
“fluid”  ay 
makatutU' 
long.  Kung  kayo 
ay  nababahala, 
magkon^ 
sulta  sa 
doktor. 

Ang  sang' 
gol  na 
edad  ay 
mahigit 
sa  apat 
buwan  ay 
maaaring  bigyan 
isang  basong  malinaw  na 
likida  tulad  ng  malabnaw 
na  apple  juice.  Tanungin  sa 
inyong  doktor  kung  ano  pang 
ibang  malinaw  na  likido  ang 
maaaring  ipainom. 

Ang  mga  batang  nasa  hustong  gulang 
na  kumakain  ng  “regular”  na  pagkain  ay 
dapat  pagpayuan  na  kumain  ng  maraming  gulay 
at  prutas. 

Huwag  pilitin  ang  batang  kumain  at  uminom  kung 
ayaw  niya. 


ASAKIT  NG  TAINGA 

ng  dahilan  ng  pagsakit  ng  tainga  ay  inpek' 
siyon  at  pamumuo  ng  tubig  sa  loob  ng  tainga. 

Kailan  Dapat  Tawagan  Ang 
Inyong  Doktor 

• Patingnan  kaagad  sa  doktor  ang  bata  kung  ito  ay 
dumaraing  ng  sakit  sa  tainga  o may  tubig  (fluid) 
o luga  na  tumutulo. 


• May  mga  sanggol  at  bata  na  may  inpeksiyon  ang 
tainga  na  walang  lagnat  o walang  luga  na 
lumalabas  o tumutulo.  Magkaganon  pa  man,  sila 
ay  maaaring  maging  bugnutin  o hindi  mapalagay 
at  madalas  na  umiiyak.  Patingnan  agad  ang  bata 
sa  doktor. 

• Kung  ang  bata  ay  kinakamot  o hinahaltak  ang 
tainga,  ito  ay  maaaring  palatandaan  ng  inpeksiyon. 

Pag-aalaga  Ng  May  Sakit  Sa 
Tainga  Sa  Bahay 

Ang  tamang  dosis  ng  aeetaminophen  ay  makapag- 
bibigay  ng  pansamantalang  kaginhawaan.  Magkaga^ 
noon  pa  man,  ang  bata  ay  dapat  matingnan  ng  dok^ 
tor  upang  malaman  ang  dahilan  para  mabigyan  ng 
nararapat  na  gamot. 


PAGDURUGO  NG  ILONG 

Ang  karaniwang  dahilan  ng  pagdurugo  ng 
ilong  ay  ang  mga  sumusunod:  sipon  sobrang 
init  sa  loob  ng  kuwarto,  pangungulangot, 
at  napinsala  ang  ilong.  Karamihan  sa  nagdurugong 
ilong  ay  kusang  titigil  sa  loob  ng  5' 10  minutos  kung 
susundin  ang  mga  dapat  na  pagpapayo. 

Kailan  Dapat  Tawagan  Ang 
Inyong  Doktor 

• Walang  hinto  ang  pagdurugo  ng  ilong  kahit 
nasunod  ang  mga  sumusunod  na  payo. 

• Pagsumasakit  ang  ilong  na  hindi  dapat  na  naroon. 

• Kung  mayroon  nakitang  bagay  sa  loob  ng  ilong. 
• Ang  paulit-ulit  na  pagdurugo  ng  ilong. 

Pag-aalaga  Ng  Nagdurugong  llong 
Sa  Bahay 

• Paupuin  ang  bata,  at  huwag  pahigain.  Hindi 
kailangang  itingala  ang  ulo. 

• Ipitin  ng  daliri  at  hinlalaki  ang  ilong  sa  ilalim  ng 
buto,  huwag  sa  dulo  o sa  malapit  sa  mata.  Gawin 
ito  sa  loob  ng  5 minuto  habang  sa  bibig  papahin' 
gahin  ang  bata.  Kung  hindi  mahinto  ang 
pagdurugo,  ipagpatuloy  ang  pag-ipit  ng  5 
minuto  pa. 


• Sikaping  pahintuin  kung  ang  bata  ay  umiiyak  at 
ito  ay  pakalmahin  upang  huminto  ang  pagdurugo 
ng  ilong. 

Ang  Pag-iwas  Sa  Padurugo  Ng  llong 

• Gamitin  ang  “eool  mist  vaporizer”  o humidiher 
ng  mga  ilang  oras  sa  loob  ng  isang  araw. 

• Pagsabihan  ang  bata  na  huwag  kakalikutin  ang 
loob  ng  ilong. 

• Bago  matulog,  haplusan  ang  baselina  sa  loob  ng 
butas  ng  ilong,  malapit  sa  gitna  ng  ilong.  Ulitin 
ito  ng  mga  ilang  gabi. 


This  broehure  was  adapted  from  a publieation 
provided  by  South  Cove  Gommunity 
Health  Genter  in  Boston. 

This  broehure  is  available  in  English,  Ghinese, 
Korean,  Laotian,  Samoan,  Tagalog  and  Yietnamese. 

Gopyright  1991.  Reprinted  1996. 
Assoeiation  of  Asian  PaeiTie 
Gommunity  Health  Organizations  (AAPGHO) 
1440  Broadway,  Suite  510,  Oakland,  CA  94612. 
510-272-9536 
All  rights  reserved. 


Printed  by  Design  One 
Illustrated  by  Ellen  Joy  Sasaki 
Designed  by  Peter  Matsukawa 


